








50 T ae 
Cerdd Newydd, 
Yn rhoddi Hanes 

Am rhyfeddol ddamwain a ddigwyddodd i, 
Wraig Weddw oedd yn cadw Turnpike, yn 
Mitcheldean, yn sir Gaerloyw; sef y modd) 


y gwaredodd yr Arglwydd ei bywyd trwy 
ei nu o'i phergyl mewn br uedd wt 

















Cenirar Fryniau r Werddon, 


(3 WYRa gwragedd, meibion, mercl 
A phawb i i gyd o'r byd gwrandaweds 
Chwi gewch glywed hanes creulon, 
A fu mewn man y 'nglw ad y Saeson. 


2 Cadw Turnpike 'roedd gwraig weddw 
9 fawi chwe” milltir i Gaerloyw, ŵ 
.Mitcheldean eedd enw'r pentre, 
Dyna'r ían lle 'roedd ei chartre. 


3 'Roedd amser rhent y Gate yn nesu, 
Fel 'roedd deilwng iddi dalu, 
'Yr oedd yr arian 'ganddi' n burod, 
'w rhoi'n ddi daerni pan ddae'r diw ynod. 


4 O fewn dwy nos cyn iddi dalu, 
'Yr oedd y wreigan yn ei gwely, 
Hi a welodd freuddwyd hynod, 

A barodd iddi ddirfawr syndod. 
























; 
|. Yn en breuddwyd hi debygai, 
WYeld ei gelyn mewn lle golau, 

A chylleth lem efe a'i brathai, 

[. es oedd y gwaed yn llifo o'i bronau. 


9 Acar hynny hi ddihunodd, 
yA'ewel'ua wnaeth mai breuddwyd ydoedd, 


- La 


FFto er hyn yr oedd hi'n credu 

Fod yspryd wrthi hi'n llefaru, 

 Gydar wawr hi godai 'fynu, 

gliniau 'raeth mewn gweddi, 

ddiolch byth i'w Phrynwr Iesu, 

d'ei bywyd etto ganddi. 

8 Hi aeth allan yn y borau, 
7uno'iehym'dogion nesa, 
Wadroddai yno ei breuddwyd, 


- * 


Fbarai iddi ddirfawr arswyd. 
DU Hwnw atebai yn bur ddigllon, 
E rowch goel ar ddim breuddwydion, ig 
inau welais heddwy'r borau, 
mod yn cael fy nhynnu'n ddarnau. 

Hi aeth odd yno'n drom ei chalon, 
melin oedd ar lan yr afon, 
a adroddodd yr un ffunud, ' 
modd y gwelsai yn ei breuddwyd, 
1 Hi ofynodd i'r melinydd, * bi 
A, ddeuai íe ati yn warcdydd: ge 
hd allaf aros yno heno, | iA 
Faith fod my mreuddwyd yn fy mlino, i 

; | 

| 


y 


o 


12 Fel hyu yn wir y dyn atebai, 

Mae genyf waith o hyn i'r boraii, 
Ac onide myfi a ddaethwn 

l'th gynorthwyo, ni phallaswn. 

19. Mae genyf gi sy'n cadw'r felin, 
Nid rhaid ìti ofni un-dyn, 

Pi gai hwnw tan y borau. 
V'ifr gadw rhag y fashiwn angau. 

14 Gyda'r nos ŷr ai'r melinydd, 
A'r ci iddi yn waredydd; z 
Dweud a wnaeth wrth dd'od oddiwrthi, 
Gyda Duw yn fyw y byddi. g 

15 Ganol nos, a hu'n bur effro, 

Hi glywai'r drws yn cael ei restio, 
Hi'a waeddai yn bur ddychrynllyd, 
Hys fy nghi, O safia mywyd ! | 

16 A'r ci a neidiodd ato'n filain, 

Nes oedd i lawr yn íarw gelain, : 
A hithau yn dali hysio ei gorau, 
A'r cì yn tori eí gnawd yn ddarnau. . 

17 Pan glywai'r wraig hwy. yn distewi, 
Mewn mawr ofn hi godai fynu, 

Ac ar 6Piddi gafael golau, 
Hi welai waed hyd lawr yn llynau. 

18 O ddeutu pump o'r gloch y borau, 
Daeth pobl heibio ar geffylau, 
Hithau waeddau yn ddychrynllyd, 
Am iddynt dd'od i fewn mewn munud. 












4 


19 Ni wyddai un-dyn pwy oedd yno, 
Gan y gwaed oedd wedi ceulo ; 
Pwy oedd y filain erbyn 'i olchi, 
Ond ei chymodog nesaf ati. 

20 Yna'r Cwest a basiodd arno, HN 
' Eifod yn dyfod yno i'w mwrdro, <^ 
—_ Am ei fod ei hyn-yn gwybod, 
Fod yr arian ganddi.'n barod, 





Wy rybuddion yn ei breuddwyd: 
aen wir fod yspryd yn llefaru, 
tth y cristion, pan fo'n cysgu, 
Yn ei freuddwyd gwelai Ezeciel, 
On loyw fel y grisial, 

mn rhedeg allan dan y trothwy, 
hono oedd ynmyn'd yn fwy-fwy, 
29 Mae yr Arglwydd yn gofalu, 
m ei blant sy'n cywir gredu, 

elly dylem oll weddio ; 

men amen, rwyf yn dymuno. 


DIWEDD. 








ig foto 








| ei Williams, Argraffydd, Aberhonddu. 





2l Felly'r wraig gadd safio ei bywyd, 


















